Tanging Pabalita —— PA AA 


PAHAYAG NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS TUNGKOL SA 
BANTOG NA KRIMINAL NA SI BENJAMIN BIE, JR. 


ag Ang mga pahayag laban sa Partido Komunista ng Pilipinas, Bagong Hukbong Bayan 

“at iba pa na ginawa ng kilalang kriminal na si Benjamin Bie, Jr. na nagtataguri sa - 
sariling “Komander Melody" ay mga kasinungalingang sama-samang ` bilikha ng j pangkating 
E.U.-Marcos at ng taksil na O NA pangkating Lava. Ea 


Si “Konander Melody” ay ibinigay ng mga taksil na rebisyonistang Lava sa ` 
pangkating E.U.-Marcos noong Enero 17 alinsunod sa kanilang. mga buktot na anti-.- 
komunista at anti -demokratikong, publikasyon na dagsa-dagsa nilang ipinalabas mula 
noon. Bago rito, ang bantog na ‘kriminal na ito ay umanib sa taksil na rebisyonis- 
tang pangkating. Lava sa dahilang ns niyang makatulong sa pag-atake sa Partido 

` Komunista ng Pilipinas, “Bagong Hukbong Bayan at iba pa, kabilang ang mga demokra- ` 
E Nang Pagan sasyan at personaheng Ar BA PIE PAKA : 


i; Nababatid ng Partido Komanista ng Pilipinas at na Bagong Hukbong Bayan na 
sapul noong unang linggo ng Pebrero 1970 ay gumawa ng mala-diyablong tuwirang. pa- 
kikipagkasundo ang taksil na rebisyonistang pangkating Lava sa pasimuno ng pangka- 
„ting E.U.-Marcos upang lumikha at maglunsad ng linyang "anti-Macista" - laban sa 
lahat ng makabayan at progresibong puwersang lumalaban para sa" pambansang demokrasya. 
laban sa imperyalismong Amerikano, piYudalismo at burukratang kapitalismo. Sa ka- 
salukuyang reaksiyonaryong halalan, ang pangkating E.U.-Marcos sa unahan at ang mga 
taksil na rebisyonistang Lava sa likuran ay hibang na nang-aabuso sa katalinuhan ng 
mga mamamayan sa pamamagitan ng kanilang linyang "anti-Maóista". in 
Batay sa nala-diyablong #isunduang: ito, bingyan: ng plingkatiiag E.U.-Marcos " 
ang mga maton ng mga taksil na rebi syonistang Lava ng matataas na kalibreng armas 
.at bala at pinagkalooban sila ng kalayaa:g gumawa ng mga pasistang krimen laban sa. a: 
mga pambansang Aemokrati kong organisasyon at personahe, maging sa mga kamag-anak ng p 
“mga ito. Taglay ng Komite Sentral ng: Partido Komunista ng Pilipinas ang masaklaw 
na paglalantad sa sama-samang, krimen ng panakating E.U. Marcos at rebisyonistang 
pangkating Lava. : 


Alinsunod sa mapagkakatiwalaang balita sa ico» ng taksil na #ebisyonistang.: 
pangkating Lava, ang pag-atake sa namagitan 'ng granada - at masaker laban sa Paya- à 
pia Liberal at mga mamamayan sa Plaza Miranda noong Agosto 21, 1971 ay ginawa ngo 
mga piling tauhan nina Marcos at Lava alinsunod sa hangal na kalkulasyon na paru- 
řusaban ang mga inaakalang kaibigan ng Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong 
- Hukbong Bayan, at kaalinsabay nito'y sisisihin ang Partido at ang hukbong bayan ni 
- Marcos- mismo na kagyat -namang- -maghahasik ng lagim. Isa sa mga matong- Marcos-Lava 
na lumahok sa masaker sa Plaza Miranda. ay si "Komander Melody” mismo na ngayo'y 3 
|ipinangangalandakan upang umawit ng kantang sama-samang nilikha ng pangkating E. u- 
Marcos: at taksil na oblayohistang: E l Lava: -~ 


[Sanga pangmasa.: Tanpi f ; l , pre 


MO 


Ba Taliwas 5a kanilang pinagkaisahang inaasahan, ang Pangkating E. U.-Marcos at 


taksil na rebisyonistang pangkating Lava ay lubusang nahiwalay at kinamumuhian 

ng malawak. na masa ng Sambayanan dahil. sa masaker sa Plaza Miranda at lahat ng 

nauna at sumunod na pasistang krimen. Ang rebolusyonaryong kilusang pangmasa ay: KG 

lumalawak at nag-ibaye ng lakas at militansiya, sa halip na manghina at matakot 

sa harap ng pasistang pagsuspinde sa Kapukatan ng habeas corpus at iba pang anti- 

kaman kkang po tinci - 
Ang unibersal na mga paga R ng mga dakilang proletaryong senador na sina 

Marx, Engels, Lenin, Stalin at Mao Tsetung. ay patuloy at mabilis na nagkakaugat 

sa kongkretong kalagayan ng Pilipinas. Walang" anti-komunistang pambabaluktot 

at maling testimonyo ang makahahadlang sa nagngangalit na Pepa US NOAEYONG kilu- 


t 


PIO LABRADOR, Pangkalahatang Kalihim 
KOMITE SENTRAL 
PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS 


